
Mkataba wa 
Kasri la Peponi 

{Swahili) 



$htAti-c-Turi^i[ r'.llmifr-.-UilrSunrii! 
!*iEVijiu:irJ'.T “.j tJ^nric-c-JhLmi, 

Alanu Mrcuftiiu ,Mm IfcZal 

Muhammad Ilyas 

Attar Qadiri Rasavi££af 







Mkataba wa Kasri la Peponi 


Kijitabu hiki kiliandikwa na Shaykh-e-Tariqat Amlr-e-Ahl-e- 
Sunnat, muanzilishi wa Dawat-e-islami ‘Allamah Maulana Abu 
Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi katika 

lugha ya Kiurdu. Kimetafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili na Majlise 
Tarajim. Endapo utaona makosa yoyote katika tafsiri yake au 
utungaji wake, tafadhali wajulishe Majlise Tarajim kwa njia ya 
posta au kwa kipepesi ili upate thawabu. 


Majlise Tarajim (Dawat-e-Islami) 

Alami Madani Markaz, Faizan-e-Madina, Mahalla Saudagran, 
Purani Sabzi Mandi, Baab-ul-Madina, Karachi, Pakistan 
Wasiliana kwa nambari: +92-21-34921389 hadi 91 
translation@dawateislami.net 



Maktaba-tul-Madina 


UK: 80-82 Bordesley Green Road, Birmingham, B9 4TA. 

Contact: 07989996380 - 07867860092 
E-mail: uk@dawateislami.net 

USA: Faizan-e-Madina, P. O. Box 36216, Houston, Tx 77274. 

Contact: +713-459-1581, 832-618-5101 

India: 19/20 Muhammad Ah Road, opposite Mandvi post office 
Mumbai - 400 003. 

Contact: +91-022-23454429 

Bangladesh: ICM Bhovan, 1 st Floor, 11, Andar Killa Chittagong. 

HONG KONG: Faizan-e-Madina, M/F-75, Ho Pui Street, Tsuen Wan N.T. 
Contact: +85-98750884 - 31451557 

SOUTH Africa: 61A, Mint Road, Fordsburg, Johannesburg. 

Contact: 011-838 9099 

Kenya: I<anz-ul-Iman, Near Al-Farooq Hospital, Tonoka Area Mvita, 
Mombasa. 

Contact: +254-721-521916 

TORONTO Canada: 1060 Britannia Road Unit 20, 21 Mississauga ONT 
Canada. 

Contact: +141-664-82261 

Mozambique: Mesquita Faizan-e-Madina Rua Alfredo Lawley, Esturro, Beira. 
Contact: 00258-848554888 - 00258-822808580 






Dua Kabla Ya Kusoma Kitabu 

Kabla ya kusoma kitabu au somo la kidini, soma dua ifuatayo. 
utakumbuka yote uliyoyasoma. 

(\£% Jlill'i U &J~j Udc 

Ee Mola Js-sS^ Ifungue milango ya elimu na busara kwa ajili 
yetu, na utuhurumie! Ewe ulie mtakatifu kabisa. 

(Al-Mustatrafjuz. I, uk. 40, Dar-ul-Fikr, Beirut) 


Kumbuka: Mswalie Mtume JUs-fdb-sfcJtsSi&i J* mara moja kabla 
na baada ya dua. 


Yaliomo 


Maktaba-tul-Madina.ii 

Dua Kabla Ya Kusoma Kitabu.iii 

Mkataba wa Kasri la Peponi.1 

Ubora wa Kumswalia Mtume $$ .1 

Sifa Kuu Ya Mawalii... 5 

Heshimu Kila Mtu Mwema.5 

Kuangamia Kwa Fidhuli.6 

Ulimwengu Hauna Maana Yeyote Mbele Ya Mawalii.7 

1. Riziki Kwa Ndege.7 

Kutawakali Ni Nini?.8 

2. Ni Bora Kuliko Dunia Na Vilivyomo Ndani Yake.8 

3. Wanaotundiza Mali Kwa Maisha Ya Dunia 

Hawana Busara... 9 

4. Ishi Duniani Kama Msafiri.10 

5. Maadui Hawatakuwa Waoga tena.10 

6. Mapenzi Ya Ulimweng -Kiini cha Dhambi.12 

7. Thamani Ya Ulimwengu Ukiulinganisha Na Ahera 12 

8. Mzoga Wa Kondoo.13 


















Mkataba Wa Kasri la Peponi 

9. Ulimwengu Hauna Hata Thamani Ya Ubawa 

Wa Mbu.14 

10. Kuwa Mbali Na Ibada.14 

11. Kuupenda Ulimwengu Husababisha Hasara 

YaAhera.15 

12. Chakula Cha Siku Moja.15 

13. Dunia Imelaaniwa. 15 

14. Allah Js-sV- Humfanya Mwanadamu 

Kuiepuka Dunia.16 

15. Amelaaniwa Mtumwa Wa Mali...16 

16. Uharibifu Uletwao Na Kupenda Mali Na Sifa.16 

17. Dunia ni Jela Kwa Muislamu.16 

Ni Sunna Kufanya Juhudi Za Kibinafsi.17 

Umuhimu Wa Juhudi Za Kibinafsi.17 

Malipo Ya Ulinganizi Kwa Ajili Ya Njia Ya Haki.18 

Malipo Yaliyosawa Na Ibada Ya Mwaka Mzima.19 

Visa Viwili Vya Ajabu Kuhusu Juhudi Za Kibinafsi.20 

Mbinu Za Kumbadilisha Adui Kuwa Rafiki.22 

Kumfanyia Dereva Juhudi Za Kibinafsi.23 

Makatazo Mawili Kutoka Kwa Mtume Mtukufu 0 .24 



















1. Amekataza Kujenga Nyumba Bila Dharura.24 

2. Hakuna Kheri Kujenga Bila Dharura.25 

Onyo Kutoka Kwa Bwana Wa Mawalii.26 

Walii wa Mwenyezimungu Alipomuona Mtu Akijenga 

Nyumba.26 

Kisa Chenye Mazingatio....26 

Chumo La Miaka 100 Lisilo Na Uhakika Mbeleni.27 

Ni Mahali Pa Mazingatio.........27 

Yako Wapi Majumba Yakupendeza?.28 

Tafakari Juu Ya Maisha Ya Ahera...J....29 

Ni Bora Kuliko Miaka Sitini Ya Ibada.30 

Maiti Ya Siku 70. 30 

Marejeleo.32 

















j a_j-c-ti oJL-jUd 


Mkataba wa 

Kasri la Peponi 

Ijapokuwa shetani atataka kukuzuia kusoma kitabu hiki, 
kisome chote. JU^d^A-AsA utapata fikra ya ahera. 

Ubora Wa Kumswalia Mtume W 

Mtume wa Rahmah, mtetezi wa Ummah, mmiliki wa pepo 
J&a Jbssfe Jtasiii J* amesema, “Wanaopendana kwa ajili ya Allah 
j*sj£ wanapokutana na kupeana mikono huku wakimswalia 
Mtume JUs^ hg&dkSi&iJ*, husamehewa madhambi yao yaliyopita 
na yatakayokuja kabla hawajaachana. (Musnad Abt Ya’la, uk. 95, 
juz. 3, Hadis 2951) 

(Jp <Jp 

Mjini Basra, Sayyiduna Malik Bin Dinar alipitia 

kasri lililokuwa likijengwa na akaingia ndani. Alimuona kijana 
mzuri akiwaongoza wafanyikazi na vibarua kuhusu ujenzi. 
Sayyiduna Malik Bin Dinar akamuita mwenzake 


Mkataba wa Kasri la Peponi 


Sayyiduna Ja’far Bin Sulayman na akamuambia, 

“Tazama namna kijana yule anavyojishugulisha na ujenzi wa 
kasri. Ninamuonea huruma na ninataka kumuomba Allah JmJ*- 
amuweke huru kutokana na hali ile, pengine huenda akawa 
mmoja kati ya vijana wa peponi. Halafu akamfuata pamoja na 
Sayyiduna Ja’far Bin Sulayman na akamsalimia. 

Awali kijana yule hakumtambua Sayyiduna Malik Bin Dinar 
Aidi As\ izj* sfe Walipojitambulisha, kijana aliwapa heshima 
kubwa na kwa upole na adabu akawauliza lengo lao la kufika pale. 

Sayyiduna Malik Bin Dinar akmuuliza, “Umeamua 

kutumia kiasi gani katika kujenga na kulipamba kasri hili?” 
Akajibu, “Dirham laki moja.” Sayyiduna Malik Bin Dinar 
^\hi\Ai\k akasema, “Ukinipa dirham laki moja, nakuahidi 
kasri zuri zaidi na lenye kudumu. Mchanga wa kasri hilo utakuwa 
ni wa miski na zafarani na itabaki milele halitavunjika. Zaidi ya 
kasri hilo, pia kutakuwa na wafanyikazi, kuba lililotengenezwa 
kwa rubi na mahema mazuri. Kasri hilo halikujengwa na mjenzi 
yeyote bali kwa amri ya Allah Js-sS^-Kun (kuwa)!” 

Kijana akamuomba Sayyiduna Malik Bin Dinar gAii kzjj- dgz 
kumpa usiku mmoja kulifiliria jambo hilo. Sayyiduna Malik Bin 
Dinar akakubali. Baada ya mazungumzo akaregea. 

Sayyiduna Malik Bin Dinar alimfikiria kijana yule 

usiku mzima na akaendelea kumuombea. 

Asubuhi yake, Sayyiduna Malik Bin Dinar AlsJi*i)i&s*?s«u. alipofikia 
kasri lile, alimkuta kijana anamngojea. Kwa moyo mkunjufu, 
2 


Mkataba wa Kasri la Peponi 


alimkaribisha Sayyiduna Malik Bin Dinar u-tlsdi $k\ a&z. na 
akamwambia kwa upole na adabu, “Je, unakumbuka ulichoniahidi 
kunipa jana?” Sayyiduna Malik Bin Dinar akajibu, 

“Ndiyo.” Kijana akampa Sayyiduna Malik Bin Dinar 
dirham laki moja ambayo ilikuwa ni akiba yake yote. Halafu 
akampa Sayyiduna Malik Bin Dinar kalamu, kichupa 

cha wino na karatasi. 

Sayyiduna Malik Bin Dinar akaandika mkataba 

kwa maneno yafuatayo: ri Malik Bin Dinar 

anasimamia udhamini wa kupewa kasri na Allah fulani 
wa fulani kwa kubadilishana naye nyumba yake ya duniani. 
Iwapo kutakuwa na mapambo zaidi, itakuwa ni rehema ya 
Allah Js-sSA 

Baada ya kumkabidhi kijana yule ule mkataba, Sayyiduna Malik 
Bin Dinar akachukua dirham laki moja kutoka 

kwake na kufikia jioni alikuwa ameshazigawanya kwa mafukara 
na maskini. 

Baada ya karibu siku 40, Malik Bin Dinar alipokuwa 

akitoka msikitini baada ya kuswali swala ya alfajiri, aliona 
kijikaratasi kiblani. Ilikuwa ni mkataba ule ule alioandikiana na 
kijana yule. Maneno yafuatayo yaliandikwa nyuma ya karatasi 
bila kutumia wino: “Hii ni barua ya uhuru kwa Malik Bin Dinar 
kutoka kwa Allah Js-sSt. Tumemjaalia kijana kasri 

3 


Mkataba wa Kasri la Peponi 


ambalo ulimuhakikishia kwa (kutumia) jina letu na tumeliongeza 
mara 70.” 

Sayyiduna Malik Bin Dinar aliichukua karatasi na 

kwa haraka aliifikia nyumba ya kijana (yule). (Huko) alisikia 
vilio. Alipouliza, aliambiwa kuwa kijana alikufa siku iliyotangulia. 
Muosha maiti alisema, “Alipokuwa akiweka wasia wake, aliniomba 
nimuoshe halafu akanipa kijikaratasi nikiweke katika sanda yake.” 
Kwa hivyo alizikwa kulingana na wasia wake. Sayyiduna Malik 
Bin Dinar u4a3i<ji)i&aA?s»g*. alipomuonyesha karatasi aliyoipata katika 
kibla cha msikiti, muosha maiti akasema, “Kwa uweza wa Allah 
JmS*-, ni karatasi ile ile niliyoiweka kwa mikono yangu mwenyewe 
katika sanda.” Mtu mmoja alipokuja kukijua kisa (hicho) chote 
alijitolea kumpa Sayyiduna Malik Bin Dinar Als3i s*h k ^ <«t£. 
dirham laki mbili ili apewe mkataba wa kasri la peponi. 
Sayyiduna Malik Bin Dinar akakataa na akasema, 

“Lililoandikwa limetokea, Allah Js-ifc, hutenda analotaka.” Halafu 
Sayyiduna Malik Bin Dinar alilia sana akitafakari 

kuhusu kijana aliyekufa. (Raud-ur-Riyahm, uk. 58-59) 

Allah Js-sS^ awarehemu na atusamehe bila hesabu kwa baraka 


& * & ^111 CxJ 



Mkataba wa Kasri la Peponi 


Sifa Kuu Ya Mawalii 

Ndugu wapenzi waislamu! Je, munaona namna gani Mwenyezi 
Mungu Js-sS^ alivyompa mamlaka Sayyiduna Malik Bin Dinar 
AlaSi JLm aii ya kuweka mkataba wa kasri la peponi kwa 

nyumba ya duniani. Bila shaka shani ya mawalii wa Allah Js-sS^ni 
kubwa mno. Soma hadithi ifuatayo ili uone sifa kuu ya mawalii 
wa Mwenyezi Mungu Js-sik. Mtume kipenzi JUs 4'* 
amesema, “Riyaa kidogo (kufanya amali njema kwa ajili ya kupata 
sifa kwa watu) ni shirld, na mwenye kufanya uadui na walii wa 
Allah Js-sS^ hupigana vita dhidi ya Allah Allah Js-sS^ 

anawapenda watu wema, wacha Mungu wanaojificha. Ambao 
wakipotea, hakuna anayewatafuta; wakiwepo hakuna 
anayewathamini; nyoyo zao ni taa za uongofu na wamejitenga 
na fitna yenye giza na vumbi. ( Mishkdt-ul-Masabih, uk. 269, juzuu. 2, 
Hadis, 5328) 

Heshimu Kila Mtu Mwema 

Ndugu wapenzi waislamu! Ni wazi kwamba umaarufu wa 
duniani na kusifiwa na watu si kigezo cha kuwa rafiki wa Allah 
JsfcsS*-. Bali wale ambao wana ikhlasi (wenye kutaka radhi za 
Allah JU-sS^) tu ndiwo ambao ni marafiki wa Allah Js-sS^ hata 
ikiwa duniani watu hawawathamini. Wakipotea hakuna 
anayewatafuta; wakifariki hakuna anyehuzunika; na 
wanapohudhuria hafla, hakuna anayewauliza. Hata hivyo 
inatakiwa tumuheshimu kila muislamu, la sivyo, basi angalao 

5 


Mkataba wa Kasri la Peponi 


tusimdharau kwani huenda akawa ni walii wa Allah 
aliyefichika. Na tukimdharau, huenda tukadhurika. 

Kuangamia Kwa Fidhuli 

Mvua ihkuwa imepungua, upepo mwanana ulikuwa ukivuma. 
Mcha Mungu aliyekuwa, amevaa matambara na viatu vibovu 
alipita sokoni(huku akimsabihi Allah Js-siz-). Alipopitia duka 
liuzwalo vitamutamu, muuzaji vitamutamu alimpa kikombe 
cha maziwa. Alikaa, akasema *5*$! na akanywa. 

Alipomaliza akamshukuru Js-sSs na akaendelea na safari. 

Mcha Mungu akapita barabarani karibu na nyumba ya malaya 
ambaye alikuwa amekaa nje na mpenziwe. Kwa ajili ya mvua 
kunyesha, barabarani kulikuwa na matope. Mcha Mungu, bila 
kukusudia alikanyaga matope yakamrukia na kumchafulia 
malaya nguo yake. Mpenzi wake akakasirika na akampiga kofi 
Mcha Mungu. Mcha Mungu akamshukuru Allah Js-sS^ na akasema: 
“Ewe Allah Js-sSM Hakika mambo yako ni ya ajabu! Kuna wakati 
hupata maziwa na wakati mwengine hupigwa makofi. Hata 
hivyo nimeridhia radhi zako.” Baada ya kusema hayo, akaendelea 
na safari yake. 

Baada ya muda, mpenzi wa yule malaya alipanda juu ya paa na 
akateleza na akaanguka chini kichwa kichwa na akafa. Mara ya 
pili Mcha Mungu alipopita pale, mtu mmoja akamwambia, 
“Ulimuapiza ndio maana amekufa.” Mcha Mungu akamjibu, 
“Naapa kwa jina la Allah Js-sSs- sikumuapiza. Alinipiga kofi kwa 
6 


Mkataba wa Kasri la Peponi 


ajili ya mpenzi wake (malaya) basi Allah JU-sS^- naye akalipiza 
kisasi kwa ajili ya mpenzi wake (mcha Mungu). 

Ulimwengu Hauna Maana Yeyote Mbele Ya Mawalii 

Ndugu wapenzi waislamu! Kisa cha ‘Mkataba Wa Kasri La 
Peponi’ kinaonyesha utukufu wa mawalii na kwamba wao 
hawana hamu na ulimwengu bali hamu yao kubwa ni kuubadilisha 
umma. Hushikwa na wasiwasi kwa ajili ya watu kupuuza dini 
na kughurika na ulimwengu. Bila shaka ulimwengu hauna maana 
yoyote mbele yao; hadithi zinazoeleza kuhusu madhara ya dunia 
zilikuwa mbele ya macho yao. Hebu sikilizeni hadithi kumi na 
saba zinazoshutumu dunia. 

1. Riziki Kwa Ndege 

Amir-ul-Muminin Sayyiduna ‘Umar Faruq A’zam cs?o 

alimsikia Mtume Mtukufa j* akisema, “Ukimtegemea 

Allah Js-sA haki ya kumtegemea, basi atakupa riziki kama 
anavyowapa ndege ambao hutoka na njaa asubuhi na wakiregea 
jioni huwa wameshiba.” ( Sunan-ut-Tirmizi, uk. 154, juzu 4, Hadis 2351) 

Mfafanuzi maarufu wa Qur’an Mufti Ahmad Yar Khan 



amesema, “Haki ya kumtegemea Allah Js-iSs- ni 


kumuamini kuwa yeye pekee ndiye mtoaji wa riziki.” 
Wanavyuoni wengine wamesema, “Haki ya kumtegemea Allah 
JisS£- ni kufanya bidii (kutafuta riziki), kupata au kukosa ni 
kupenda kwake Allah Ju-W. Mtu afanye bidii (kutafuta riziki) 


7 


Mkataba wa Kasri la Peponi 


lakini awe na imani juu ya Allah Js-sX Imethibitishwa kwamba 
wale wanaomtegemea Allah hawafi njaa.” 

Tuzingatie kuwa ndege katika kutafuta riziki hutoka viotani 
mwao. Hata hivyo miti haiwezi kutembea, lakini hupata maji, 
mbolea na mahitaji yao mengine. Yai la kurabu linapoangua 
kinda, kinda kawaida huwa rangi nyeupe hivyo basi wazazi 
wake humkimbia kwa sababu ya kumuogopa. Kwa amri ya 
Allah Js-sSs aina fulani ya vidudu hujikusanya mdomoni mwa 
kinda, naye huwala. Manyoya yake yanapogeuka kuwa meusi 
wazazi wake huregea. (Mirat-ul-Manajih, uk. 113-114, juz, 7; Mirqat, 
uk. 156, juz. 9, Hadis, 5299) 

Kutawakali Ni Nini? 

A’la Hadrat Maulana Shah Imam Ahmad Raza Khan 
amesema, “Kutawakali si kuacha njia za kutafutia riziki bali ni 
kutotegemea njia hizi. (Fatawa Razawiyyah, uk. 379,juzuu. 24) Yaani, 
mtu azitumie njia hizi (kutafuta riziki) lakini asizitegemee (bali 
amtegemee Allah Jk-slk). 


2. Ni Bora Kuliko Dunia Na Vilivyomo Ndani Yake 

Mtume Mtukufu Jua ^ jus iAi amesema, “Eneo (dogo) 
kima cha mjeledi peponi ni bora kuliko ulimwengu wote na 
vilivyomo ndani yake. (Sahih Bukhari, uk. 392, juz. 2, Hadis 3250) 

8 


Mkataba wa Kasri la Peponi 


‘Allamali Shaykh ‘Abdul Haq Muhaddis Diblvi 
akitoa maoni kuhusu hadithi hii amesema, “Sehemu ndogo 
peponi ni bora kuliko dunia na vitu vyake. Kutaja mjeledi ni 
kurejelea desturi za kale ambapo mpanda farasi akiamua kushuka 
mahali, hurusha mjeledi wake ili iwe alama ya mashukio yake na 
mtu mwengine asishuke pale.” (Ashi’a-tul-Lam’at, uk 433, juz 4) 

Mfafanuzi maarufu wa Qur’an Mufti Ahmad Yar Khan 
uOsJi gibi a&l amesema, kutaja mjeledi ina maana ya eneo 
dogo la ahera. Kweli malipo ya ahera ni ya kudumu ilihali vitu 
vya duniani havidumu. Raha za dunia huja na matatizo, ilihali 
raha za ahera ni safi (hazikuchanganyika na matatizo). Vitu vya 
duniani ni duni ilihali vya ahera ni bora. Kwa hivyo ulimwengu 
hauwezi kufananishwa kamwe na mahali padogo peponi. (Mim-ul- 
Manajlh, uk. 447, juz. 7) 

3. Wanaotundiza Mali Kwa Maisha Ya Dunia Hawana 
Busara 

Sayyidatuna ‘Aishali Siddlqah t<j(s ks\ q&z, mama wa waumini 
amesema kuwa alimsikia Mtume Mtukufu akisema, 

“Ulimwengu ni nyumba kwa wale ambao hawana nyumba na ni 
utajiri kwa wale ambao hawana utajiri na anayetundiza kwa ajili 
yake hana busara.” (Mishkat-ul-Masablh, uk 250, juz. 2, Hadis 5211) 


9 


Mkataba wa Kasri la Peponi 


4. Ishi Duniani Kama Msafiri 

Sayyiduna ‘Abdullah Bin ‘Umar \t&> amesimulia, “Mtume 

Mtukufu JLa^ibsisisJiaslii j* siku moja alinishika mkono na akasema, 
“Ishi duniani (ukiwa) kama mgeni na msafiri.” Sayyiduna Ibn 
‘Umar ofr amesema, “Ukiwa hai asubuhi, basi usingojee 

jioni na ukiwa hai jioni basi usingojee asubuhi na ujitayarishe 
kwa ugonjwa na kifo katika uzima na uhai wako.” (Sahih Bukhari, 
uk 223, juz. 4, Hadis 6416) 

5. Maadui Hawatakuwa Waoga tena 

Sayyiduna Sauban sAi amesimulia kwamba Mtume 

kipenzi na aliyebarikiwa Ji&dihg&JkSd ilj* amesema, “Yawezekana 
mataifa mengine yataalikana (kuwavamia) kama vile mtu 
anayekula (anavyowaalika) wengine kwa sinia yake (kuja kula) 
Mtu mmoja akauliza kwa unyenyekevu, “Je, tutakuwa wachache 
kwa hesabu?” Mtume Mtukufu, akajibu kwamba 

mutakuwa wengi mno lakini mutasombwa kwenye mafuriko 
kama takataka. Ushujaa, ushupavu na nguvu zenu zitafikia 
kikomo na Allah Js-sU ataondosha hofu katika nyoyo za maadui 
zenu na katika nyoyo zenu ataitia ‘Wahn’ (udhaifu). Mtu mmoja 
akauliza, “Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu Jbs*iii J*! 

“Wahn ni nini?” Mtume wa Mwenyezi Mungu JisSaisi 

akasema, “Ni kuupenda ulimwengu na kuogopa kufa.” (SunanAbr 
Dawiid, uk 150, juz, 4, Hadis 4297) 

Akishereheshea hadithi hiyo, mfafanuzi maarufu wa Qur’an 
Mufti Ahmad Yar Khan uUsJi S&j-o- $8*. amesema, “Nguvu 


10 


Mkataba wa Kasri la Peponi 


mbalimbali za makafiri, makiristo, mayahudi na maparisi 
zitaungana ili kuwaangamiza na hata wataalikana kuwagandamiza, 
kuwaua, na kuwateketeza waislamu. Hali hii imeshatokea! 
Tazama mayahudi na makiristo ni maadui lakini wameungana 
kuwaangamiza waislamu duniani na makafiri wengine pia 
wanawaunga mkono. Kila neno alilozungumza Mtume Mtukufu 
Jiss ^3 JlsS dt\ J* ni la kweli. Je, makafiri watakuwa jasiri na 
shupavu kwa sababu tutakuwa wachache katika kipindi hicho? 
La! Mutakuwa wengi lakini mutakuwa kama takataka katika 
bahari kwa sababu ya majivuno, uwoga, utengano, wasiwasi, 
uvivu, ukosefu wa busara, hofu ya kifo na mapenzi ya ulimwengu. 
(Mirqat, uk. 232, juz. 9, Hadis 5369) 

Hofu juu yenu itaondolewa katika nyoyo za makafiri kwa sababu 
ya udhaifu. ‘Walin’ inamaana ya uzembe au udhaifu. Allah Js-sV 
amesema katika sura tul-Luqman aya ya 14: 

Mama yake ameichukua 
mimba yake kwa udhaifu juu ya udhaifu. 

(Juzuu ya 21, Sura-tul-Luqmdn, aya ya 14) 

Vile vile, Allah Js-sV amesema katika sura tul-Maryam juzuu ya 
16: 


11 


Mkataba wa Kasri la Peponi 


Mola wangu, bila shaka mifupa yangu imekuwa dhaifu. 

(Juzuu yal6, Sura-tul-Maryam, ay a ya 4) 

Ina maana kuwa mutakuwa dhaifu na wazembe na mutaikimbia 
Jihad. Kuna sababu mbili za udhaifu na uzembe (1) Kuupenda 
mno ulimwengu na (2) Kuogopa kifo. Taifa lenye kasoro hizi 
haliwezi kuheshimika. (Mirat, uk. 173-174, juzuu ya 7) 

6. Mapenzi Ya Ulimweng -Kiini cha Dhambi 

Sayyiduna Huzayfah &£- JW sbi &>e- ameeleza kwamba alimsikia 
Mtume Mtukufu j* akisema katika hotuba yake, 

“Pombe ndiyo makusanyo ya madhambi” (inafanya watu kufanya 
dhambi nyingine), wanawake ni kamba za shetani na mapenzi ya 
dunia ni kichwa cha madhambi yote.” ( Mishkdt-ul-Masabih, uk. 250, 
juz 2, Hadis 5212) 

7. Thamani Ya Ulimwengu Ukiulinganisha Na Ahera 

Sayyiduna Mustaurid Bin Shaddad JsSaisic^ ameeleza kwamba 
Mtume Mtukufu JUs-dbssfeJfesdii J* amesema, “Naapa kwa jina la 
Allah Ukilinganisha na ahera, maisha ya ulimwengu huu ni 
mafupi mno mfano wa mtu anayetia kidole chake baharini halafu 
akitazame ni kiasi gani cha maji kilichobaki katika kidole.” (Sahih 
Muslim, uk. 1529, Hadis 2858) 


12 


Mkataba wa Kasri la Peponi 


Akieleza hadithi hiyo, mfafanuzi wa Qur’an Mufti Ahmad Yar 
Khan amesema, “Mlinganisho huu katika hadithi 

ni kuwafanya watu waelewe zaidi lakini kwa hakika huwezi 
kufananisha chenye kubaki milele (ahera) na chenye kumalizika 
(dunia) kwa mfano wa kidole kilicholowa maji na bahari. 

Kumbuka! Dunia ni ile ambayo humsauhsha mtu Mola wake. 
Mtu mwenye busara na mwenye kumjua Allah dxmia yake 
ni shamba la ahera ilihali hata swala inayoswahwa na mtu 
aliyeghafilika kwa ajili ya kuonyesha watu huhesabiwa kuwa 
sehemu yake ya dunia. Kwa upande mwengine kwa mtu mwenye 
busara; kula, kunywa, kulala, kuamka, kutembea, kuishi, na hata 
kufa kwake huhesabiwa kuwa sehemu ya dini kwani matendo 
haya ni sunna za Kipenzi chetu Mtume Muislamu 

afaa kula, kunywa, kulala na kuamka kwa nia ya kufuata sunna. 
Kuna tofauti kubwa kati ya maisha ya dunia, maisha duniani na 
maisha kwa ajili ya dunia. Maisha ya duniani kwa ajili ya ahera 
wala si kwa ajili ya dunia yamebarikiwa. 

8. Mzoga Wa Kondoo 

Sayyiduna Jabir jus iAi c&o- ameeleza kuwa Mtume Mtukufu 
Ai J* aliupita mzoga wa kondoo halafu akasema, “Je, 
kuna yeyote ambaye angependa kuuchukua mzoga huu kwa 
dirham moja?” Wakajibu kwa unyenyekevu, “Hatutachukua hata 
tukipewa bure” Halafu Mtume JUs-jibssfeJ akasema, “Naapa 
kwa Allah js-sS^! Dunia ni duni zaidi kwa Allah kuliko mzoga 
huu ulivyo kwenu.” (Mishkat-ul-Masabih, uk 242, juz, 2, Hadis 5157) 

13 


Mkataba wa Kasri la Peponi 


Akishereheshea hadithi hii Mufti Ahmad Yar Khan 
amesema, “Hakuna anayenunua mzoga wa kondoo hata kwa send 
25 kwa kuwa ngozi yake haina maana na nyama yake ni haramu. 
Mtu azingatie maana ya dunia kama inavyoelezwa katika hadithi. 
Masufi wanasema kuwa mawalii wote wa ulimwenguni hawawezi 
kumbadiHsha mtu anayeupenda ulimwengu ilihali mashetani 
wote hawawezi kumpoteza muislamu muongofu. Mwenye 
kuipenda dunia, hata akifanya mambo ya dini hufanya kwa ajili 
ya dunia ilihali mwenye kupenda dini hujihusisha na matendo ya 
dunia kwa ajili ya dini.” (Mirah, uk. 3, juz. 7) 

9. Ulimwengu Hauna Hata Thamani Ya Ubawa Wa 
Mbu 

Sayyiduna Sabi Bin Sa’d Jits sbi ameeleza kuwa, Mtume 
Mtukufu Jas dlb dbs sAi J* amesema, “Lau dunia ingekuwa na 
thamani ya ubawa wa mbu kwa Allah JsAs hangempa kafiri hata 
tama la maji kunywa.” (Sunan-ut-Tirmizi, uk. 143, juz. 4, Hadis 2327) 

10. Kuwa Mbali Na Ibada 

Sayyiduna Ma’qil Bin Yasar 4i£.Jfc3aiiioA? amesema Mtume Kipenzi 
na ahyebarikiwa 4= & JM J* amesema, “Muumba wako 
amesema, “Ewe mwana wa Adamu! Kuwa huru kuniabudu mimi, 
nitaujaza moyo na kukinai na nitaijaza mikono yako na riziki. Na 
Ewe mwana wa Adamu! Ukiacha kuniabudu mimi nitaujaza 
moyo wako ufukara na nitaishughulisha mikono yako na kazi za 
kidunia.” (Al-Mustadrak, uk 464, juz. 5, Hadis 7996) 


14 


Mkataba wa Kasri la Peponi 


11. Kuupenda Ulimwengu Husababisha Hasara Ya 
Ahera 

Sayyiduna Abu Musa Ash’ari jus 1 A 1 && ameeleza kwamba 
Mtume wetu kipenzi aliyebarikiwa JUi<db*ii6jtsSiiii j* amesema, 
“Anayeupenda ulimwengu husababisha madhara kwa ahera 
yake na anayependa ahera huudhuru ulimwengu wake. Kwa 
hivyo yatangulize maisha ya ahera ambayo ni ya milele juu ya 
dunia ambayo si ya milele.” (Al-Mustadrak, uk 454, juz- 5, Hadis 7967) 

12. Chakula Cha Silcu Moja 

Sayyiduna ‘Ubaidullah Bin Mihsan Khatmi as&jtsfeisicsA? alitoa habari 
kuwa Mtume Mtukufii JsSaisi j* amesema, “Yule ambaye 

kati yenu ameamka asubuhi na afya, moyo wake umetulia na ana 
chakula cha siku moja; basi ni kama ambaye amekusanyiwa 
ulimwengu mzima.” (Sunan-ut-Tirmizl, uk. 154, juz. 4, Hadls2353) 



13. Dunia Imelaaniwa 

Sayyiduna Abu Hurairab &(&<>■ ameeleza kwamba Mtume 
Mtukufu J-zs 4'^ J* amesema, “Tahadhari! Dunia na 

vihvyomo ndani yake vimelaaniwa isipokuwa kumkumbuka 
Allah na kila ambacho kinamfanya mja kuwa karibu na 
Allah na mwenye elimu na mwenye kujifunza elimu.” 
(Sunan-ut-Tirmizl, uk. 144, juz. 4, Hadis 2329) 


15 


Mkataba wa Kasri la Peponi 


14. Allah JwSt Humfanya Mwanadamu Kuiepuka 
Dunia 

Sayyiduna Mahmud Bin Lubald ameeleza kwamba 

Mtume wa Rehema, Muombeaji umma msamaha, 
amesema, “Allah Js-sSs- humfanya mja wake kuiepuka dunia kama 
vile unavyomuepusha mgonjwa wako kula vyakula na vinywaji 
vinavyodhuru.” (Shu’ab-ul-Imdn, uk. 321, juz. 7, Hadis 10450) 

15. Amelaaniwa Mtumwa Wa Mali 

Sayyiduna Abu Hurairah jus *iii ^ ameeleza kuwa Mtume 
Mtukufu JUs-jib ssfejtf sbi J* amesema, “Amelaaniwa mtumwa wa 
dirham na dinar (pesa).” (Sunan-ut-TirmizT, uk. 166, juz. 4, Hadis 2382) 

16. Uharibifu Uletwao Na Kupenda Mali Na Sifa 

Sayyiduna Ka’b Bin Malik jfcsiAics#s ameeleza kuwa Mtume 
Mtukufu giiis Jts iAi J* amesema, “Mbwa mwitu wawili 

wenye njaa waliofunguliwa katika kundi la mbuzi hawawezi 
kuleta hasara kubwa kama inavyoleta tamaa ya mali na sifa 
kwa imani ya mtu.” (Sunan-ut-TirmizT, uk. 166, juz. 4, Hadis 2383) 

17. Dunia ni Jela Kwa Muislamu 

Sayyiduna Abu Hurairah ait jtsS -M cs?z ameeleza kuwa Mtume 
Mtukufu JUs ■j's jus iAi J* amesema, “Dunia ni jela kwa 
muislamu na pepo kwa kafiri.” (Sahih Muslim, uk. 1582, Hadis 2956) 


16 


Mkataba wa Kasri la Peponi 


Ni Sunna Kufanya Juhudi Za Kibinafsi 

Ndugu Wapenzi Waislamu! Kwa kusoma kisa cha kwanza, 
umeweza kuona namna gani Sayyiduna Malik Bin Dinar 
utSdi-!)' alivyofanya juhudi za kibinafsi kwa njia nzuri. 
Alimuelekeza kwa fikra ya Kimadani kijana ambaye alikuwa 
amejishughulisha kujenga jumba la kidunia kwa kuwekeana 
mkataba wa kasri la peponi. Hakika juhudi za kibinafsi ni 
muhimu mno katika kufaulu kwa ulinganizi katika njia ya haki. 
Mitume wote vlui akiwemo Mtume Wetu j* 

walifanya juhudi za kibinafsi katika kulingania watu katika njia 
ya Allah. 

Umuhimu Wa Juhudi Za Kibinafsi 

Ndugu wapenzi waislamu! Karibu asilimia 99 ya kazi za Madani 
za Dawat-e-Islami zinategemea juhudi za kibinafsi. Juhudi za 
kibinafsi zimethibitika kuwa na matokeo bora zaidi kuliko 
juhudi za jumuia. Imeonekana kwamba ndugu waislamu ambao 
huhudhuria ijtimai ya kila wiki kwa miaka mingi na hutia nia 
kutokana na kushawishika na bayana; kufanya amali njema 
kama vile kuswali swala tano kwa jamaa, kufunga mwezi wa 
Ramadhani, kuvaa kilemba, kufuga ndevu na kuweka nywele 
kwa mujibu wa sunna, kuvaa nguo na vazi jeupe la Kimadani, 
kujaza kitabu cha Madani in’amat kila wiki kwa kufanya Fikr-e- 
Madinab, kuhudhuria kozi za: Madani Tarbiyyat kama ile ya 
siku 63, Madani Qafilab ya siku 41, kusafiri na Madani Qafilah 
kwa miezi 12, siku 30, siku 12 au siku 3 na kadhalika. Lakini 


17 


Mkataba wa Kasri la Peponi 


wengi hushindwa kutenda kwa mujibu wa nia zao. Kwa upande 
mwengine ikiwa mlinganizi wa Dawat-e-Islami, kwa kufanya 
juhudi za kibinafsi kwa upole na busara kwa ndugu muislamu 
kama huyo na kumshawishi vilivyo, hubadilika na kuanza kufanya 
kazi za Kimadani. Yaani chuma huyayushwa kwa juhudi za pamoja 
na hufuliwa kwa umbo la Kimadani kwa juhudi za mtu binafsi. 

Kumbuka! Juhudi za kibinafsi ni rahisi zaidi kuliko juhudi za 
jumuia kwa sababu kila mmoja hana uwezo wa kutoa bayana 
yenye kufaa mbele ya umati wa watu ila kila mmoja ana uwezo 
wa juhudi za kibinafsi ingawa huenda akawa si hodari wa 
kutoa bayana. Pata hazina ya thawabu kwa kuwalingania watu 
katika haki kwa kupitia juhudi za mtu binafsi. 

Malipo Ya Ulinganizi Kwa Ajili Ya Njia Ya Haki 

Katika Surah Ha-Mim As-Sajdah, juzuu ya 24, aya ya 33 inasema: 

lead’s) 

Cjj! Ah' dl 

Na ni nani asemae kauli bora zaidi kuliko aitae kwa Mwenyezi 
Mungu, na akafanya vitendo vizuri na husema: “Hakika mimi ni 
miongoni mwa waislamu.” 

Kipenzi chetu Mtume mwenye rehema j* amesema, 

“Naapa kwa Allah Ikiwa Allah Js-sSs- atatoa hidaya 


18 


Mkataba wa Kasri la Peponi 


[muongozo] hata kwa mtu mmoja kupitia kwako, (basi) ni bora 
kwako kuliko ngamia wekundu.” (Sahih Muslim, uk. 1311, Hadis 2406) 

Sayyiduna Anas Bin Malik «£.jbs*isicsft? ameeleza kwamba Mtume 
wa rehema, Muombeaji msamaha umma, Mmiliki wa pepo 
J* amesema, “Anayemuongoza mtu kufanya amali 
njema ni kama (yule ambaye) amefanya amali njema.” (Sumn-ut- 
Tirmizi, uk. 305, juz, 4, Hadis 2679) 

Sayyiduna Abu Huralrah aaj ameeleza kwamba Mtume 
kipenzi na mweneye rehema JUs4sssfedWasbiJ* amesema, “Anayeita 
watu katika uongofu atalipwa malipo sawa na wale wanaofuata 
uongofu huo; na hakutakuwa na upungufu wa malipo kwa wale 
wanaofuata uongofu huo. Na yule anayeita watu katika upotofu 
atakuwa na madhambi sawa na wale wanaofuata upotofu huo na 
hakutakuwa na upungufu wa madhambi ya wale wanaofuata 
upotofu huo. (Sahih Muslim, uk. 1438, Hadis 2674) 

Malipo Yaliyosawa Na Ibada Ya Mwaka Mzima 

Siku moja Sayyiduna Musa Kalimullah vJiJb sJJJ\ s tsj^s J 2 - 
alimuuliza Allah Js-sS^ kwa unyenyekevu, “Ewe Allah Js-sS^! Ana 
malipo gani anayemuamrisha mema ndugu yake na kumkataza 
(kutenda) maovu?” Allah akasema, “Humuandikia malipo 
ya ibada ya mwaka mmoja kwa kila neno analotamka; na huona 
haya kumpa adhabu ya Jahanamu.” (Mukdshafa-tul-Qulab, uk. 48) 


19 


Mkataba wa Kasri la Peponi 


Visa Viwili Vya Ajabu Kuhusu Juhudi Za Kibinafsi 

Ndugu wapenzi waislamu! Juhudi za kibinafsi zimechangia 
pakubwa maendeleo ya Dawat-e-Islami. Sikilizeni visa viwili vya 
Amir-e-Ahl-e-Sunnat kwa kauli yake mwenyewe 

kuhusu juhudi za kibinafsi: 

1. “Wakati wa mwanzo wa Dawat-e-Islami, nilikuwa 
nikitembelea watu majumbani, maofisini na madukani ili 
kufanya juhudi za kibinafsi. Wakati huo nilikuwa imamu 
katika Masjid Nur, Soko la Makaratasi Karachi. Siku moja 
kijana (aliyekuwa hana ndevu) aliacha kuswali msikiti 
niliokuwa mimi ni imamu kwa sababu ya kuudhika kwa 
kukosa maelewano na mimi. Siku moja nikakutana naye 
amesimama kando huku akizungumza na rafiki yake. 
Nikawatolea salamu lakini hakujibu bab aligeuza uso. 
Halafu nilimuita jina lake na nikamwambia, “Yaonekana 
umenikasirikia sana.” Nikampiga pambaja. Hasira zake 
zikapungua na akaeleza yaho moyoni mwake kunihusu. 
Nilimuondoshea tashwishi yake kwa uzuri. Baadaye 
akaondoka na rafiki yake. 

Baada ya siku chache, nilimuona rafiki yake na akaniambia 
kuwa mwenzake alisema, “Ilyas ni mtu wa ajabu; alinitolea 
salamu lakini nikageuza uso. Badala ya kukasirika 
alinikumbatia. Nibhisi chuki juu yake moyoni mwangu 
ikiondolewa na kubakishwa mapenzi. Sasa nitakuwa 
mfuasi wake tu. J«5*- Alikuwa mfuasi na mpenzi 


20 


Mkataba wa Kasri la Peponi 


mkubwa wa Amir-e-Alil-e-Sunnat na pia 

alipamba uso wake kwa sunna ya ndevu. 

Jp JliS alii e-Li-l jp Ijli 

2. Siku hizo nilikuwa imamu katika msikiti wa Shahid 
Kharadar Karachi, na nilikuwa nikitembelea sehemu 
mbalimbali ili kuwapasha watu habari kuhusu Dawat-e- 
Islami kupitia bayana zangu. Kwa rehema za Allah J«5£, 
kazi ya Dawat-e-Islami ilikuwa inaendelea lakini pole pole 
kama mmea dhaifu. 

Nilikuwa nikiishi Musa Lane, Liyari Karachi. Jirani yangu 
mmoja alinikasirikia kwa sababu ya ukosefu wa kuelewana 
na akaanza kunitafuta kwa hasira mpaka akafika msikiti wa 
Shahid. Wakati huo nilikuwa siko. Nilikuwa nimetoka 
kwenda kulingania watu. Alinizungumza vibaya mbele ya 
watu na akatishia kuniaibisha. Nilipojulishwa kuhusu tukio 
hilo, sikulipiza kisasi wala kuvunjika moyo bali niliendelea 
na kazi zangu za Madani kama kawaida. 

Baada ya siku chache, nilipokuwa nikiregea nyumbani, 
nilimuona barabarani pamoja na wenzake. Huu ulikuwa 
ni wakati wangu wa majaribu. Nilijipa moyo na nikatoa 
salamu lakini aligeuza uso. Sikukasirika bali 

nilimkumbatia na nikamuita kwa jina lake kwa mapenzi. 
Halafu nikasema, “Umenikasirikia mno!” Hasira zake zote 
zikatoweka na kwa ghafla akazungumza, “La ndugu Ilyas, 


21 


Mkataba wa Kasri la Peponi 


sina hasira na wewe!” Akanishika mkono na akaniambia, 
“Twende nyumbani, ni lazima tunywe pamoja kinywaji 
baridi.” lUsfr+b, S jhS\\ Alinipeleka kwake na kunihudumia. 



Mbinu Za Kumbadilisha Adui Kuwa Rafiki 

Ndugu waislamu! Kumbuka kanuni hii: uchafu hauwezi 
kusafishwa kwa uchafu bali husafishwa kwa maji masafi. Kwa 
hivyo kuwa na adabu hata kama mtu atakukosea adabu. kUte 
JmS*- Utafurahika utakapoona matokeo mazuri. Naapa kwa jina 
la Allah J*sS^! Wanabahati wale wanaopambana na uovu kwa 
uzuri na kuwasamehe wagandamizaji badala ya kulipiza kisasi. 
Sura Ha-Mim As-Sajda juzuu ya 24, aya ya 34 inatuhimiza kuhimili 
maovu kwa kufanya wema. Inasema: 

ijjjl 

Ondosha (ubaya unaofanyiwa kwa mema); tahamaki Yule 
ambaye baina yako na yake kuna uadui atakuwa kama ni jamaa 
(yako) mwenye kukufia uchungu. (Juzuu ya 24, Surah Ha-Mim, aya 34) 

Nimeelezea visa viwili vinavyonihusu ili kuwashawishi ndugu 
zangu waislamu. 1 kb, Kuna visa vingi kama hivyo. 

1 Kutoa maelezo ya kibinafsi ili kuwashawishi wafuasi na waumini ni desturi ya kale 
ya mawalii wetu lakini si sawa kwa mlinganizi wakawaida kufanya hivyo. 


22 



Mkataba wa Kasri la Peponi 


Hakika Mlinganizi aliyehitimu wa Dawat-e-islami ni yule ambaye 
ni hodari wa juhudi za kibinafsi. 

Kumfanyia Dereva Juhudi Za Kibinafsi 

Walinganizi wa Dawat-e-Islami wanaendelea kufuata 
sunna ya kufanya juhudi za kibinafsi na kuwaletea watu muamko 
wa kumfuata Mtume j*. Wakati mwengine wao 

huniandikia kuhusu baraka wanazopata kutokana na juhudi zao. 
Haya hapa ni maelezo ya mmoja wao: “Watu wengi huja 
kuhudhuria ijtimai inayofanyika siku ya Alhamisi kila wiki 
Markazi ya Madani ya Dawat-e-islami Falzan-e-Madlnah, Bab-ul- 
Madinah Karachi, kwa mabasi ambayo huegeshwa sehemu 
maalum. 

Nilipokuwa napitia sehemu hii, nilimuona dereva akivuta 
bangi huku akisikiliza nyimbo ndani ya basi iliyokuwa tupu. 
Nilimwendea na nikazungumza nae kwa upole. J4& kb, 
alizima redio pamoja na sigara. Nikiwa na tabasamu, nilimpa 
kaseti ya bayana ya kusisimua iitwayo: “Usiku Wa Kwanza 
Kaburini” ambayo aliiwasha mara moja. Nilikaa naye kuisikiliza 
kwani kukaa na kusikiliza kaseti pamoja na mtu ni njia moja ya 
kumshawishi. J«5s- ku iisJf, alishawishika na bayana, akatubia 
dhambi zake na akaja pamoja nami Faizan-e-Madinah 
kuhudhuria ijtimai.” 



23 


Mkataba wa Kasri la Peponi 


Ndugu waislamu! Mumeona jinsi gani juhudi za kibinafsi zilivyo 
na faida na matokeo bora? Jaribu kumfanyia juhudi za kibinafsi 
kila muislamu kuswali. Kila unapokuja kuhudhuria ijtimai ima 
kwa basi au treni, mualike dereva kuhudhuria ijtimai ikiwa 
anaudhuru mpe kaseti, DVD au CD kusikiliza. Baada ya kusikiliza, 
ichukue na umpe nyengine. 

Na badili yake chukua kaseti/CDs/DVDs zake za nyimbo, 
zifute na umtilie bayana halafu umrudishie. kwa 

njia hii tutaziangamiza kaseti za dhambi. Mtu hafai kuchoka 
kufanya juhudi za kibinafsi na kuwashauri wengine. Allah Js-sV 
amesema katika Sura Zariyat, Juzuu ya 27, aya ya 55: 




Na endelea kuwakumbusha; 
maana ukumbusho huwafaa wanaoamini. 



Makatazo Mawili Kutoka Kwa Mtume Mtukufu 

Wale wanaojishughulisha kupamba nyumba na maduka yao 
bila ya dharura wasome au wasikilize hadithi mbili za Mtume 
kwa makini: 

1. Amekataza Kujenga Nyumba Bila Dharura 

Sayyiduna Khabbab &£. jus iAi && ameeleza kwamba Mtume 
Mtukufu JUs fib Ads jus ’M amesema, “Muislamu hupewa 


24 


Mkataba wa Kasri la Peponi 


thawabu kwa kila matumzi ila kwa mchanga huu.” (Mishkat-ul- 
MasabTh, uk 246, juz. 2, Hadis 5182) 

Akishereheshea hadithi hiyo, mfafanuzi maarufu wa Qur’an 
Mufti Ahmad Yar Khan amesema, “Muislamu 

akitumia pesa kwa kula, kunywa, kuvaa na kadhalika, kwa nia 
njema hupata thawabu kwa sababu ni mambo ya kumsaidia 
mtu katika ibada. Lakini hakuna thawabu kujenga nyumba bila 
dharura. Kwa hivyo kupenda kukarabati nyumba mara kwa 
mara bila dharura ni kupoteza wakati na pesa. 

Kumbuka! Makatazo hayo ni kuhusu kujenga majumba ya 
duniani bila dharura. Lakini kujenga misikiti na madrasa kwa nia 
njema ni aina ya ibada kwa sababu ni njia ya (kupata) thawabu. 
Vile vile ni amali njema kujenga nyumba kadiri ya dharura ili 
apate kumuabudu Allah Js-sV katika mazingira ya utulivu na 
salama. Watu wengine wanatabia ya kukarabati nyumba zao 
mara kwa mara kwa mitindo mipya.” (Mirqat, uk. 19, juz. 7) 

2. Hakuna Kheri Kujenga Bila Dharura 

Sayyiduna Anas ameeleza kwamba Mtume Mtukufu 

j* amesema, “Matumzi yote ni kwa njia ya Allah 
Js-sV ila ujengaji wa majumba kwa sababu hauna kheri yoyote.” 

(Sunan-ut-TirmizT, uk 218, juz 4, Hadis 2490) 

Mufti Ahmad Yar Khan J2*5\ $is\ *&£■ amesema, “Kujenga 
majumba ya kidunia bila dharura ni israfu-uharibifu wa pesa.” 

(Mirqat, uk 20, juz. 7) 


25 


Mkataba wa Kasri la Peponi 


Onyo Kutoka Kwa Bwana Wa Mawalii 

Bwana wa Mawalii kipenzi wa Mwenyezimungu, Sheikh Abu 
Muhammad ‘Abdul Qadir Jilani 41^1 siku moja alipitia 

nyumba ambayo bado ilikuwa ikijengwa. Akasema maneno 
yafuatayo: 

J-Jls C-JJLc- j} (JLoljLo \_ ll>\ j _vjl 

j_ 4>-j ^ 

Tafsiri: Unajenga jengo la watakaoishi milele? Ilihali kukaa kwako 
ndani yake lau ungefahamu ni muda mfupi. Hakika kinamtosheleza 
kivuli cha mti msafiri ambaye humlazimu kupumzika siku moja na 
kuondoka siku ya pili. (Tanbih-ul-Mughtann, uk. 110) 

Walii wa Mwenyezimungu Alipomuona Mtu 
Akijenga Nyumba... 

Sayyidi ‘All Khawas ts'SJM gJJ' ’^-o- kila alipomuona Muongofu 
akijenga nyumba, alimlaumu na kusema, “Kila unachokitumia 
kujenga nyumba hii hutapata utulivu kwayo.” (TanbTh-ul-Mughtann, 
uk. Ill) 

Kisa Chenye Mazingatio 

Kijana kutoka Multan alichuma pesa nyingi kutoka nchi ya 
kigeni. Aliwatumia jamaa zake ili wamjengee nyumba nzuri ya 
26 


Mkataba wa Kasri la Peponi 


kupendeza. Kijana alituma pesa kwa miaka mingi. Hatimaye 
nyumba ilikamilika. Kijana aliporegea, matayarisho ya nyumba 
yalikuwa yamefikia kileleni; lakini lo! Kijana alikufa wiki moja 
kabla ya kuhamia nyumba yake. Alipelekwa kaburini badala ya 
nyumba yake ya kifahari.” 

Chumo La Miaka 100 Lisilo Na Uhakika Mbeleni 

Mara nyingine mtu huwa hajali ila tu hajui yatakayompata. 
Imeelezwa katika Ghunya-tut-Talibin, “Sanda za watu wengi 
zimeoshwa na ziko tayari lakini watakaozivaa hawajui. Wao 
wanazurura masokoni. Wengine makaburi yao yameshachimbwa 
tayari lakini wamepotea katika starehe. Wengine wanacheka 
lakini wakati wao wamaangamizo umekaribu. Ujenzi wa nyumba 
nyingi umekamilika lakini wakati wa kifo cha wenyewe pia 
umekaribia.” (Ghunya-tut-Talibin, uk. 251, juz. 1) 

Ndugu wapenzi waislamu! Tunaishi maisha yakutojali duniani 
mpaka lini? Kumbuka! Mtu lazima ataondoka humu drmiani kwa 
ghafla. Hayatakufaa mashamba mazuri, nyumba za kupendeza, 
makasri ya ghorofa, mali, almasi, lulu, dhahabu, fedha, umashuhuri 
wala mapato ya duniani. Mwili utainuliwa kutoka kwenye godoro 
laini na kuwekwa juu ya tandiko la mchanga kaburini bila mto. 

Ni Mahali Pa Mazingatio 

Ndugu waislamu! Ili kukumbuka kifo sikilizeni visa viwili 
vilivyochapishwa katika gazeti. Kumbuka kifo ni funzo kwa 
waliohai. 


27 


Mkataba wa Kasri la Peponi 


1. Kulingana na gazeti, msichana wa miaka 16 anayeishi Lahore 
amefariki papo hapo baada ya kitambara chake kuchomeka 
alipokuwa akichemsha maziwa. 

2. Jiko la gesi lililipuka na kumuua mwanamke aliyekuwa 
akipika. 

3. Watu wawili waliokuwa wamepanda juu ya garimoshi ili 
kumtazama kiongozi wa chama cha kisiasa katika msafara; 
walikufa baada ya vichwa vyao kugongwa na daraja ya 
garimoshi. 

4. Aliingia ndani ya lifti lakini haikuwepo! Ndugu muislamu 
ameeleza, “Mwanamke mmoja Karachi, alikuwa akizungumza 
na mwenzake walipokuwa wakingojea lifti katika ghorofa 
ya nne. Mara mlango wa lifti ukafunguka; bila kuangalia, 
akaingia. Kumbe lifti ilikuwa bado haijafika. Akaporomoka 
kutoka ghorofa ya nne hadi ya chini na kufariki.” 

Yako Wapi Majumba Yalcupendeza? 

Ndugu waislamu! Yasikitisha watu wengi kuwa wanaipenda 
dunia lakini mapenzi ya ahera hawana. Kila mmoja anahamu 
ya mali ya duniani, viwanja na shahada za masomo. Ni wachache 
tu ambao wanajishughulisha na amali njema, msamaha, utajiri 
wa mapenzi ya Mtume JUs«jdb«fcJ(sS4i>i j* na kupata Jannat-ul- 
Firdaus ambayo ni neema kubwa kutoka kwa Allah js-sS*-. Enyi 
munaotafuta majumba ya duniani ya kifahari na makasri ya 


28 


kupendeza! Sikilizeni yasemwayo na Qur’an tukufu. Allah Js-sS^ 
amesema katika, Surah Ad-Dukhan, juzuu ya 25, aya ya 25 -29: 

’&& U m 3 "eiiif i d^Ci 

Mabustani mangapi na chemichemi ngapi waliziacha. Na mimea 
na mahali pazuri. Na neema walizokuwa wakijistareheshea. Namna 
hivi (tumewafanya). Na tukawarithisha haya watu wengine. Mbingu 
na ardhi hazikuwalilia wala hawakupewa muda. 

Katika juzuu ya 22, aya ya 5 ya Sura Fatir, Allah Js-sS^ amesema: 

(j»-dLld^3 LgjC 

® guA* jjSskyjTlgfa yti 

Enyi watu! Bila shaka ahadi ya Allah Jis5^ ni ya haki. Basi 
yasikudanganyeni maisha ya dunia, wala Yule mdanganyaji mkubwa 
(Iblisi) asikudanganyeni juu ya Allah Js-sS^. 

Tafakari Juu Ya Maisha Ya Ahera 

Ndugu waislamu wapenzi! Fikirini! Kwa nini tumeletwa duniani? 
Lengo letu la maisha ni lipi? Tumeutumia vipi uhai wetu mpaka 


29 



Mkataba wa Kasri la Peponi 


hapa tulipofika? Kutafanyika n ini wakati wa mauti, kaburini, Siku 
ya Hukumu, katika mizani, na katika daraja ya Sirati? Kutakuwa 
kunafanyika nini katika makaburi ya jamaa na marafiki zetu 
waliokufa kabla yetu? 

Tukitafakari kwa njia hii, tutapata kujitenga na anasa za dunia 
na tutahamasika kufanya amali njema kwa ajili ya kukumbuka 
kifo na vile vile tutapata thawabu, 

Ni Bora Kuliko Miaka Sitini Ya Ibada 

Mtume Mtukufu amesema, “Kutafakari (kuhusu 

ahera) kwa muda ni bora kuliko miaka sitini ya ibada” (Al-Jami’-us- 
Saghir, uk. 365, Hadis 5897) 

Maiti Ya Siku 70 

JU-sv- 4J. 5^3\, Kwa baraka ya mazingira ya Dawat-e-Islami, 
shirika lisilokuwa la kisiasa liloenea duniani kote la kulingania 
watu kufuata Qur’an na Sunna; mamilioni ya watu wanaozama 
katika bahari ya dhambi huokolewa. Hili ni shirika maalum la 
Madani la watu wa haki. 

Ngojeni niwaeleze kisa cha kutia imani cha baraka za mazimgira 
ya Madani ya Dawat-e-Islami: “Kulikuwa na mtetemeko mkubwa 
wa ardhi upande wa mashariki mwa Pakistani siku ya Jumamosi, 
Ramadhani tarehe 3, 1426 A.H. (Oktoba 8, 2005). Mamia ya 
watu waliangamia, miongoni mwao alikuwa msichana shahidi 
wa miaka 19 kwa jina Nasrin ‘Attariyyah Bint-e-Ghulam Mursalin 


30 


Mkataba wa Kasri la Peponi 


kutoka Miratasauliyan, Muzaffarabad (Kashmir). Alikuwa 
akihudhuria Ijtimai za kila wiki za sunna za Dawat-e-Islami. Kwa 
sababu zisizoweza kuepukika, babake na jamaa zake iliwabidi 
walifungue kaburi lake saa nne za usiku siku ya Jumatatu; tarehe 
8 Zul-Qa’da-tul-Haram, 1426 A.H. (Desemba 10, 2005). Kaburi 
lilipokuwa likifunguliwa, waliokuwepo walisikia harufu nzuri 
ikitoka kaburini. Sanda ya Nasrin ‘Attariyyah ilikuwa vile vile 
kama ilivyokuwa siku ile alipozikwa. Mwili wake ulikuwa bado 
mzima hata baada ya siku 70 ya kifo chake cha kishahidi. 

Allah amrehemu na atusamehe bila hesabu kwa baraka 
yake! 



Ndugu wote waislamu wanashauriwa kujaza kijitabu cha Madani 
In’amat kufanya Fikr-e-Madinah, na wamkabidhi zimmadar wa 
eneo lao ifikapo tarehe 10 ya kila mwezi. Zaidi ya hayo, kusafiri 
kwa siku 3 na Madani Qafilah kila mwezi pamoja na kuwashawishi 
ndugu waislamu wengine kwa kuwafanyia juhudi za kibinafsi 
kusafiri pamoja na wapenzi wa Mtume J-& iAi J*, 

-2>&\ mutaona baraka zake. 



31 


Marejeleo 

Al-Jami’-us-Saghir, Dar-ul-Kutub ‘Ilmiyyah, Beirut. 
Al-Mustadrak, Dar-ul-Ma’rifah, Beirut. 
Ashi’a-tul-Lam’dt, Quetta 

Ghunya-tut-Talibln, Dar Ihya-ut-Turas-ul-‘ArabI, Beirut. 
Mirdt-ul-Manajih, Zia-ul-Quran 
Mishkdt-ul-Masdbih, Dar-ul-Kutub ‘Ilmiyyah, Beirut. 
Mukashafa-tul-Qulub, Dar-ul-Kutub ‘Ilmiyyah, Beirut. 
Musnad Abl Ya’ld, Dar-ul-Kutub ‘Ilmiyyah, Beirut. 
Raud-ur-Riyahln, Dar-ul-Kutub ‘Ilmiyyah, Beirut. 

Sahlh Bukhari, Dar-ul-Kutub ‘Ilmiyyah, Beirut. 

Sahih Muslim, Dar Ibn Hazm, Beirut. 

Shu’ab-ul-Imdn, Dar-ul-Kutub ‘Ilmiyyah, Beirut. 
Sunan-ut-Tirmizi, Dar-ul-Fikr, Beirut. 
Tanbih-ul-Mughtarin, Al-Matbu a-tul-Maimniyah. 


32 




Baraka Za Suiinah 


. ^| 

DiwiH+bblll iMiirilu la Kimatiifa U T 
Kik-Cht-vi !h 1 jI'un Jt4ri» ja Quran ru Sunna lblk\iihLm-.ha ru ikau| tunu 1 



Ni ombi Ui Ua nvuidamu ladindhuria i*» lwbrs*M w>4ku ■‘ni-irna kw» 



1 “ K-jUka irunngira nuniri w- 


na >a kriika ra-llii la ATJah pwnc*i na nsj-a nnfjpKnznn kalika 
IjElnui v* kill is^.l altxi 5* iOhjjMku baada ya aak va Majfharibf 
injji.dj.Tiviki fcatika m|i jcw-inh* Vita rile ni ™+i Vuj Itila munlanua 
kusaliri na irapeiiri na Mtunic JdSu* kalika Midani 

tjififll Iur* niJi II LujmI J IlSjwJin rtj kmilunj-j IW 1 H» BvrUiia MWOK 

JLt Ja *dt JW laJ J», Nr afctijr hlhr-r-Mbdii 1 * 4M>jiui|i rtiwhljrciack 
kwa kujaia Lib ii Mi An a In'anaut na amkafchltii /amni^Uar 
[iMnawnbtJ) wkl* kaiifco. dku kwni &■ bruk #» Uta mwpi, K 1 * 1 * 
Bulfa yj krianya fin-yi.i- ■-!■>■lu&wm kudnkaRiiaiia na HMimh. 
n Mlurrn . L i U iirfa j lda V ^J- na tuladiukia nuan na lialandi kiiH'a ru 
liannu fa bull e>la in uni mu. 


F-’Ll i-iilmOuiiij anikv J-TJiu y» kUWllte 'NiMjHltU tlupJuNMia Mlil 

yutgu ru nahi «<rta ■wa ulmi^vTiyu mnma' JiiriitJfcLlil 


Kwa i|Ui ya kuruhjhiulia nils I vangu nala I'uala Madam Ir'amaU na 
kun*dvhi*ha i^ifv m watu wa nlimwoi.pi itfli wfiri kaiika Madani 
QiilHah, 


-4$ 



M', 












